GO BAHILAN fin 


50 NDFP 


44 


Ang nagpapatuloy na pakikibaka ng 
mamamayan ng Cordillera para sa 

tunay na kalayaan at demokrasya ay 
kinakatawan ng Cordillera People's 
Democratic Front (CPDF). Kaanib nito ang 
iba't ibang etnolinggwistikong grupo sa 
Cordillera na naniniwalang makakamit 
ang karapatan sa pagpapasya sa sarili at 
maipagtatanggol ang kanilang lupang 
ninuno sa pamamagitan ng pagsusulong 
at pagtatagumpay ng digmang bayan. 


